“ a W 


ï w 
t ws —- 


TMLA ELWIRNI,A ID, 
Er coffadwriaeth am y diweddar BARCH, CHRISTMAS . 
EVANS, Gweinidog y Bedyddwyr yn Nghaernarfon, 
yr hwn a fu farw Gorph. 21,1838; yn y flwyddyn o'i 
oed, 72. U 


I Mae trydar, mae valar, ac wylo, 
Mae cyffro, mae brwydro, mae brâd, 
Sŵn rhyfel, ymrafael; ymrwyfo, ; 
Sŵn clwyfo, sŵn cwyno'n .y gâd: 
O, forau anaele a niwliog,—— 
Pob mynydd a glyn yn ei glôg!.. 
Mae “ïon yn wylio'n anelwig, 
A'i thelyn ar helyg ynghrôg! ^^. 


2 Angylion! lu gwynion gogoniant, 
P'le heddyw mae'ch tyfiant a'ch taith, 
Trwy'r awyr fel myrdd o Eryrod,ere 
Mae arnaf chwant gwybod eich gwaith? 
O gwrando, frawd alltud, cei'n holl-daith, 
(Ni ddwedwn ddim.gweniaith wrth gnawd,) 
I syrchu hen filwr o'r fyddin, 
Í'w wneuthuryn Frenin, hoff frawd. 


3 Pa frwydrau, pa 'mladdau 'r ymlwyddodd, 
Pwy laddodd, pwy gladdodd trŵyr cledd? 
Pa gampau, pe gaerau agorodd, 
Pwy gongce'rodd, pwy faeddodd i'fedd? 
'Taw alltud, â'th helyntŷsa'th holi, 
Mwy gweddus yw tewi:i ti; 
'Doedd cannoedd nâ'miloedd oddiawliaid, 
O'i llaen ond febplant yr: A.B! 


4. Ni roddodd neb,gymaint yn rbyddion 
O ddynion, oedd dynnion i dân; 

Wrth ddangos,hen gongcwest Calfaria, 
Ddaeth neb; o-fewn cufydd lw gan; 










































2 


Mae heddyw gof-feini cyfan-waith, 
Yn dangos gwrol-waith y gwr,— 
Rhai'n wylo yn nghanol.yr anial, 
A llawer tu arall i'r dw'r. 
5 Lâ disglaer, digymmayggyich gemau, 
A'ch gwisgoedd mor olau a'r hanl, 
Pwy ydyw'r hen filwr, rhyfelgar, 
Na chlywais i weled ei ail? 
'R hen CHRISTMAS, cawr eur-fras Caer/arfon, 
Pwy welwyd mor ffyddlawn mewn ffydd î 
Ca'dd ryddid ar femrwn o gariad, “ 
Ddydd Gwener ar doriad y dydd. 
6 Rhagluniaeth ac arfaeth fu 'n gofyn 
Rhoi terfyn i'w lafur a'l loes; 
Mae heddyw a'i delyn a'i balmwydd, 


— 4A choron 'n lle gw'radwydd y. groes, 
Heb ofnina gâlar naPgelyn, : ; o 


Na gwenwyn na cholyn na châs, 
Mewn gwledd o dragwyddol ryglyddiant, 
Yn ngwindŷ gogoniant a grâs. 
7 'Chadd angau prin amser i nesu, 
I'w boeni na'i dori o'r tir, 
Rho'dd naid o'r areithfa gor aeth-fyd; 
I ganol y bywyd sydd bur ; 
Ni chafodd ei gleddyf ddim gloddest, 
Na dim ond rhith gongcwest y gâd ; 
Oh syndod, mor esmwyth 'r aeth Christmas 
Yn d'wysog deg dinas i'w Dad ! 
8 Mae clychau gogoniant yn canu, 
Mae'r teulu yn gwenu i gyd, 
Band lesu yn swnio 'r fro oesol, 
Yr homage dragwyddol o hyd ; 
Hen filwyr a brodyr fu 'n brwydro, 
Oedd yno yn eilio mewn hwyl, 
.Pob campwr yn disgwyl o gwmpas 
. Am Christmas wr addas i'r wyl. 


o 


9 Ardderchog gad-fridog o'i frodyr, 
Enillodd bob brwydr er brad ; 
Bedyddiodd 'i athrawiaeth oll drwyddi, 
Pob pregeth a gweddi 'n y gwaed. 
Trwy rinwedd ei 'stôr alegorawl 
Gwnai bob peth “ŷn ddwyfawl â'i ddawn, 
Ni fedrodd neb gario'r agoriad, 
Na gwybod gwir wreiddiad ei grawn. 
10 Wrth danio ei bylor a'i beli. 
Hen gawri fu'n gwaeddi mewn gwarth, 
Gwylltfilod a llewod bob lliwiau, 
A'u ffauau yn cynneu fel carth. 
Ail foriai yn ol i Galfaria, 
D'ai adre' â chardod o ras, 
Gwnai'r llewod yn ŵyn digon llywaeth, 
Am brofi mwy fil-waith o'i flas. 


u 1 1 'R oedd agerdd ei befyiant dfych'my gol br o 


A'i gallu rhyfeddol mor fawr, 
Hi dynodd y Nefoedd a'i nwyfau, 
Yn berlau bob lliwiau i'r llawr ; 
Fe gariodd hen fynydd Calfaria, 
l'w ddangos yn gyfa' ar eì gefn— 
Pob gwythen o gyfoeth Golgotha, 
Fe wyddai ei throfa â'i threfn ! 
12 O, bydded ei gampau Olympawl 
Byth bythawl yn gerfiawl ar graig ! 
A chadwer hwy yno'n gyfannedd, 
O gyrhaedd hen ddrygedd y ddraig ; 
Bydd cof am ei enw mo? anw'l, 
Mor felus i'r meddwl a mêl; 
Bydd Christmas yn urddas ei roddion 
Gan Sion, i ddynion a ddêl. 
19. Bu'n flaenor dros hanner can mlynedd, 
Yn myddin fawr ryfedd yr Oen, 
Mor hylaw yn trin y magnelau 
Rhwng dreigiau a'u penau mewn poen, 

























o 


Fel milwr gwnaeth lŵ o ffyddlondeb, 

A safodd yn wyneb ei' waith, 
Yn wrol; ynddoniol, 'yn ddiwyd, 

Nes d'wedŵyd, “ Diweddwyd dy daith,” 
14 Aiauryw 'ch felynau, g2ylion, Fo 

.Perorion, lu gwiwlon y wawl? 
Mwy euraidd yw telyn Calfaria, 

Mil liarddach, mil mwynach ei mawl 
Ei thanau o gariad wneirthurwyd, 

Fe'i nyddwyd, fe'i cochwyd â gwŵa'd, 





Fe fodda, swn engyl- delŷriau, o 
Wrth arllwys 'er' donïau i'w Dad ! 
15 Wyt ddedwydd, dda hylwydd, ddil OM PN 
Ar ddelw odidog. dy Dad, aff at ; 
Mewn môr o dangiiefedd yn nofio, 1 y 
leb ofni na brwydro ua brad. A 
A weli di'tli fi bd yt bffrydolgu. HO yh ig a” 
Mor ffafriol: hawddgarol eu' gwedd, a x 
Saith mil o fywiolion yn wylo, 5i 
Wrth gludo'th ran fârwol i fedd. : 
16 Ffarweliaw, ymadaw. yr ydwyf, AN 


Gobeithiwyf; pan welwyf dy wedd, > 
Cawn ganu'i erddygan fuddugol ' 
Am ddantailh arlwyol y wledd; 
Perffeithir gwagnedaii eneidiol a 
Trwy rinwedd rhyglyddol ei glwys, 
1 ganu, heb fethii'r uu antliêm, 
Ni chlywir 'Amen i0Ai iwy! 


AviGulMAaeMOR. a 


ifWO6MAs”ARGHAFFIDD, LLANEELN 





